Diogelu data 


Canllaw ymarferol i 
ddiogelwch TG 


Delfrydol i fusnes bach 


Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth 


Dywed y Ddeddf Diogelu Data y dylid “dilyn mesurau 
technegol a sefydliadol priodol yn erbyn proses heb 
awdurdod neu anghyfreithiol o ddata personol yn 
erbyn colli damweiniol neu ddinistrio, neu ddifrodi, 
data personol”. Gelwir hyn y seithfed egwyddor 
diogelu data ac fe'i hesbonnir yn fanylach ar ein 
gwefan, 


Gall cadw eich systemau TG yn ddiogel fod yn dasg 
gymhleth ac mae’n galw am amser, adnoddau a 
gwybodaeth arbenigol. Os oes gennych ddata personol 
yn eich system TG, mae angen i chi gydnabod y gallai 
fod dan risg a dilyn mesurau technegol priodol i'w 
ddiogelu. Dylai'r mesurau a sefydlwch fod yn addas i 
anghenion eich busnes penodol. Nid oes rhaid iddynt 
o reidrwydd fod yn ddrud neu'n llafurus. Efallai y 
byddant hyd yn oed am ddim neu eisoes ar gael yn 

y systemau TG sydd gennych yn barod. 


Rydym wedi cynhyrchu'r canllaw hwn i roi cyngor 
ymarferol i fusnesau bychain ym maes diogelwch TG. 


Canllaw ymarferol i ddiogelwch TG 3 


Beth yw'r fantais i chi? 


Gallai mynd yn groes i ddeddfwriaeth diogelu data arwain at 
godi dirwy ar eich busnes - hyd at £500,000 mewn achosion 
difrifol. Gallai enw da eich busnes hefyd fod yn y fantol os yw 
diogelwch annigonol yn cyfrannu at achosion amlwg o golli 
neu dwyn data. 


Fodd bynnag, mae yna fesurau y gallwch eu rhoi ar waith 
i atal toriadau diogelwch neu gyfyngu'r difrod os byddant 
yn digwydd. eo 


Y cam cyntaf: asesu'r risg i'ch busnes 


Cyn y gallwch sefydlu pa lefel o ddiogelwch sy'n addas i'ch 
busnes, bydd angen i chi adolygu'r data personol a gedwir 
gennych ac asesu'r risgiau i'r data hwnnw. Dylech ystyried 
pob proses wrth i chi gasglu, storio, defnyddio a gwaredu ar 
ddata personol. 


Ystyriwch pa mor werthfawr, sensitif neu gyfrinachol yw'r 
wybodaeth a pha ddifrod neu drallod a ellid ei achosi i 
unigolion pe byddai yna doriad diogelwch. 


Gyda syniad clir o'r risgiau, gallwch ddechrau dewis y 
mesurau diogelwch sy'n briodol i'ch anghenion. Y cam nesaf 
yw dechrau eu rhoi ar waith. 


Dilynwch ymagwedd haenog i ddiogelwch 


Nid oes un cynnyrch unigol a fydd yn rhoi gwarant 100% i chi 
o ddiogelwch ar gyfer eich busnes. Yr allwedd i ddiogelwch 
effeithiol yw dilyn ymagwedd haenog, gan gyfuno nifer o 
wahanol arfau a thechnegau. Pe byddai un haen yn methu, 
yna mae eraill ar waith i ddal y bygythiad. 


4 Canllaw ymarferol i ddiogelwch TG Canllaw ymarferol i ddiogelwch TG 5 


Rhestr Wirio: Defnyddiwch 
ymagwedd haenog i ddiogelwch 


Diogelwch corfforol 


Mae'n bosib y byddai offer yn cynnwys data personol yn cael 
ei ddwyn mewn lladrad. Dylech sicrhau bod data personol 

ar eich systemau wedi ei ddiogelu yn erbyn y bygythiadau 
hyn. Dylai eich gweinyddwyr fod mewn ystafell ar wahân 
gyda diogelwch ychwanegol. Ni ddylid gadael dyfeisiadau 
wrth gefn yn ddioruchwyliaeth a dylid eu cloi ymaith pan nad 
ydynt mewn defnydd. 


Meddalwedd gwrthfeirysau a 
gwrthfeddalwedd faleisus 


Dylai fod gennych gynnyrch gwrthfeirysau a 
gwrthfeddalwedd faleisus yn sganio eich rhwydwaith yn 
rheolaidd i atal neu ganfod bygythiadau. Byddwch hefyd 
angen sicrhau eu bod yn gyfredol. 


Amddiffyniad rhag ymyrraeth 


Mae angen i chi allu atal toriadau rhag digwydd cyn iddynt 
dreiddio'n ddwfn i mewn i'ch rhwydwaith, er enghraifft, trwy 
ddefnyddio llen dân wedi ei ffurfweddu'n dda. 


Rheoliadau mynediad 


Cyfyngwch fynediad at eich system i ddefnyddwyr a 
ffynonellau yr ydych yn ymddiried ynddynt. Rhaid i bob 
defnyddiwr gael ei enw defnyddiwr a chyfrinair ei hun. 


Mae ymosodiad cyfrinair grym sylweddol yn ddull cyffredin o 
ymosodiad, o bosibl hyd yn oed gan ddefnyddwyr achlysurol 
yn ceisio cael mynediad at eich Wi-Fi felly mae angen 

i chi orfodi cyfrineiriau cryf, cyfyngu'r nifer o geisiadau 
aflwyddiannus i fewngofnodi a gorfodi newid cyfrineiriau 

yn rheolaidd. 


Dylid canslo cyfrineiriau neu fynediad arall ar unwaith os 
bydd aelod o staff yn gadael y sefydliad neu'n absennol am 
gyfnodau hir. 


Ymwybyddiaeth a hyfforddiant i gyflogeion 


Mae angen i gyflogeion ar bob lefel fod yn ymwybodol o beth 
yw eu rolau a chyfrifoldebau. 


Hyfforddwch eich staff i adnabod bygythiadau megis 
negeseuon e-bost gwe-rwydo a meddalwedd maleisus arall. 


Segmentiad 


Gallwch atal neu gyfyngu difrifoldeb toriadau data trwy rannu 
a chyfyngu mynediad rhwng cydrannau eich rhwydwaith. Er 
enghraifft, dylai eich gweinydd y we fod ar wahân i'ch prif 
weinydd ffeiliau. Golyga hyn os yw'ch gwefan dan fygythiad 
ni fyddai gan yr ymosodwr fynediad uniongyrchol at eich 
storfa data canolog. 


Polisïau 
Bydd polisi yn eich galluogi i sicrhau eich bod yn delio â'r 


risgiau mewn modd cyson. Dylai polisïau sydd wedi eu 
hysgrifennu'n dda integreiddio'n dda â phrosesau busnes. 


Caledu dyfais 


Dylid cael gwared ar unrhyw feddalwedd a gwasanaethau 

na ddefnyddir o'ch dyfeisiadau. Mae gan fersiynau hŷn o 

rai mathau cyffredin o feddalwedd hanes o fod yn agored 

i ymosodiadau. Os nad ydych yn ei ddefnyddio, yna mae'n 
llawer haws cael gwared arno na cheisio ei gadw yn gyfredol. 


Sicrhewch eich bod wedi newid unrhyw gyfrineiriau diofyn a 
ddefnyddir gan y meddalwedd neu galedwedd - mae'r rhain 
yn gyfarwydd i ymosodwyr. 


6 Canllaw ymarferol i ddiogelwch TG 


Canllaw ymarferol i ddiogelwch TG 7 


Diogelwch eich data wrth deithio 


Beth yw'r broblem? 


Mae angen i chi sicrhau y gweithredir yr un lefel o ddiogelwch 
o ran data personol ar ddyfeisiadau a ddefnyddir tu allan i'r 
swyddfa. Mae nifer o doriadau data yn deillio o ddwyn neu 
golli dyfais (e.e. gliniadur, ffôn symudol neu yriant USB), ond 
dylech hefyd ystyried y diogelwch a ddarperir ar gyfer data 

y byddwch yn anfon trwy e-bost neu'r post. Gallwch gymryd 
camau i leihau effeithiau lladrad trwy sicrhau naill ai nad yw'r 
data personol ar y ddyfais yn y lle cyntaf neu ei fod wedi ei 
ddiogelu'n briodol fel na ellir cael mynediad ato. 


Beth allaf i wneud? 


2 Mae amgryptiad yn fodd o sicrhau mai dim ond 
defnyddwyr ag awdurdod sy'n gallu cael mynediad i ddata. 
Fel arfer, mae angen cyfrinair i 'ddatgloi' y data. Mae 
rhagor o wybodaeth ar ein gwefan, www.ico.org.uk. 


- Golyga amgryptiad disg llawn fod yr holl ddata ar y 
cyfrifiadur wedi ei amgryptio. 


- Mae amgryptio ffeil yn golygu y gellir amgryptio 
ffeiliau unigol. 


- Dylai eich cyfrinair amgryptiad fod yn gymysgedd 
o lythrennau mawr a bach, rhifau a nodau arbennig 
(h.y. #, &, !) a dylai fod yn gyfrinachol. 


- Mae rhai meddalwedd yn cynnig amddiffyniad cyfrinair 
i atal pobl rhag gwneud newidiadau i'r data ond 
efallai na fydd hyn yn stopio lleidr rhag darllen y data. 
Sicrhewch eich bod yn gwybod yn union pa lefel o 
amddiffyniad ydych chi'n defnyddio ar gyfer eich data. 


2 Mae rhai dyfeisiadau symudol yn cefnogi cyfleuster 
analluogi neu lanhau o bell. Mae hyn yn eich galluogi i 
anfon signal i ddyfais a gollwyd neu sydd wedi ei dwyn 
i'w leoli ac, os oes angen, i ddileu'r holl ddata yn ddiogel. 


- Bydd angen cofrestru eich dyfeisiadau o flaen llaw gyda 
gwasanaeth fel hyn. 


e Dim ond os oes wir ei angen y dylid trosglwyddo data 
personol i ddyfeisiadau symudol a dylid cael gwared arno 
unwaith na fydd ei angen. 


Eich cadw chi a'ch systemau yn gyfredol 


Beth yw'r broblem? 


Mae offer a meddalwedd cyfrifiadurol angen gwaith cynnal 
a chadw rheolaidd i'w gadw'n rhedeg yn esmwyth ac i 
drwsio unrhyw wendidau diogelwch. Mae meddalwedd 
diogelwch fel gwrthfeirysau a gwrthfeddalwedd faleisus 
angen ei ddiweddaru'n rheolaidd i barhau i ddarparu 
amddiffyniad digonol. 


Beth allaf i wneud? 


2 Sicrhewch fod unrhyw feddalwedd diogelwch sydd 
gennych wedi ei droi ymlaen ac yn monitro'r ffeiliau fel y 
dylai. 


2 Cadwch eich meddalwedd yn gyfredol trwy wirio 
yn rheolaidd am ddiweddariadau a'u rhoi ar 
waith. Gellir gosod y rhan fwyaf o feddalwedd i 
ddiweddaru'n awtomatig. 


2 Os yw'ch system yn gymharol hen, dylech adolygu'r 
amddiffyniad sydd gennych i sicrhau ei fod yn dal 
yn ddigonol. 


2 Dylech hefyd gadw eich gwybodaeth o fygythiadau 
yn gyfredol trwy ddarllen bwletinau diogelwch neu 
gylchlythyrau gan sefydliadau perthnasol i'ch busnes. 


2 Dylech hefyd roi gwybod i'ch staff am fygythiadau posibl 
i'ch sefydliad. Gallai hyn gynnwys hysbysu cyflogeion 
o'r risgiau sy'n gysylltiedig â chyhoeddi gwybodaeth yn 
ymwneud â'ch gweithgareddau busnes ar rwydweithiau 
cymdeithasol neu sicrhau eu bod yn gwybod sut i adnabod 
negeseuon e-bost gwe-rwydo. 


Cadw llygad am broblemau 


Beth yw'r broblem? 


Gall troseddwyr seiber neu feddalwedd faleisus ymosod ar 
eich systemau heb i neb sylwi am amser hir. Dim ond pan 
fydd yn rhy hwyr fydd nifer o bobl yn canfod eu bod wedi eu 
hymosod er bod arwyddion rhybudd yno. 


8 Canllaw ymarferol i ddiogelwch TG 


Canllaw ymarferol i ddiogelwch TG 9 


Beth allaf i wneud? 


2 Gwiriwch eich negeseuon meddalwedd diogelwch, logiau 
rheoli mynediad a systemau adrodd eraill sydd gennych 
yn rheolaidd. 


» Sicrhewch y gallwch wirio pa feddalwedd neu wasanaethau 
sy'n rhedeg ar eich rhwydwaith. Sicrhewch y gallwch nodi 
a oes yn rhywbeth yno na ddylai fod. 


e Dylech redeg sganiau gwendid a phrofion treiddiad 
rheolaidd i sganio'ch systemau ar gyfer gwendidau hysbys 
- sicrhewch eich bod yn delio ag unrhyw wendidau a 
nodwyd. 


A wyddoch chi beth ddylech fod 
yn wneud? 


Beth yw'r broblem? 


Nid oes gan rai sefydliadau lefelau digonol o amddiffyniad 
am nad ydynt yn defnyddio'r diogelwch sydd ganddynt 
eisoes yn gywir, ac nid yw'n bosibl gweld pan fydd problem 
pob tro. Mae angen i chi sicrhau bod eich cyflogeion i 

gyd yn ymwybodol o'u rolau a chyfrifoldebau a'u bod yn 
gwybod pan fydd angen gweithredu. Dylech hefyd ystyried 
pa weithredoedd ddylech eu rhoi ar waith os byddwch yn 
dioddef toriad data. 


Beth allaf i wneud? 


2 Cymerwch amser i adolygu pa ddata personol sydd 
gennych ar hyn o bryd a'r dulliau amddiffyn sydd gennych 
ar waith. 


» Sicrhewch eich bod yn cydymffurfio ag unrhyw ganllaw gan 
y diwydiant neu ofynion cyfreithiol. 


e Cofnodwch y rheoliadau sydd gennych ar waith a nodi lle 
mae angen i chi wneud gwelliannau. 


e Unwaith y bydd y gwelliannau wedi eu gweithredu, 
dylech barhau i fonitro'r rheoliadau a gwneud addasiadau 
ble fo angen. 


e Ystyriwch y risgiau ar gyfer pob math o ddata personol 
sydd gennych a sut fyddech yn rheoli toriad data. Fel hyn 
gallwch leihau'r effaith os bydd y gwaethaf yn digwydd. 


e Dylech hefyd gael polisi defnydd derbyniol a deunydd 
hyfforddi i staff fel eu bod yn gwybod beth yw eu 
cyfrifoldebau diogelu data. 


2 Gofynnwch i arbenigwr diogelwch adolygu eich systemau. 
Bydd hyn yn amlygu ble mae eich gwendidau diogelwch a 
sut i ddelio â nhw. 


2 Peidiwch ag anghofio i greu copi wrth gefn o'ch data. Dylid 
creu copïau wrth gefn yn rheolaidd, eu cadw'n ddiogel a'u 
dileu'n briodol pan nad oes eu hangen mwyach. 


Lleihau eich data 


Beth yw'r broblem? 


Dywed y Ddeddf Diogelu Data y dylai data personol fod yn 
gywir, yn gyfredol a'i gadw am ddim mwy nag sydd angen. 
Gydag amser efallai y byddwch wedi casglu symiau enfawr 
o ddata personol. Efallai y bydd rhywfaint o'r data hwn wedi 
dyddio ac yn anghywir neu ddim yn ddefnyddiol bellach. 


Beth allaf i wneud? 


2 Penderfynwch a ydych yn dal angen y data. Os felly, a yw 
wedi ei storio yn y man cywir? 


- Os oes gennych ddata y mae angen i chi ei gadw at 
ddibenion archifo, ond nad ydych angen mynediad 
rheolaidd ato, dylid ei symud i leoliad mwy diogel. Bydd 
hyn yn helpu atal mynediad heb awdurdod. 


2 Os oes gennych ddata nad ydych ei angen bellach mewn 
gwirionedd, dylid ei ddileu. Dylai hyn fod yn unol â'ch 
polisïau dargadw a gwaredu ar ddata. Efallai y byddwch 
angen meddalwedd neu gymorth arbenigol i wneud hyn 
yn ddiogel. 


10 Canllaw ymarferol i ddiogelwch TG 


Sicrhewch fod eich contractwr TG 
yn gwneud beth y dylai fod yn wneud 


Beth yw'r broblem? 


Mae nifer o fusnesau bychain yn rhoi eu gofynion TG ar 
gontract allanol i drydydd parti. Dylech fod yn fodlon eu bod 
yn trin eich data gydag o leiaf yr un lefel o ddiogelwch ag y 
byddech chi. 


Beth allaf i wneud? 


e Gofynnwch am archwiliad diogelwch o'r systemau yn 
cynnwys eich data. Gallai hyn helpu nodi unrhyw wendidau 
er mwyn i chi fynd i'r afael â nhw. 


Adolygwch gopïau o asesiadau diogelwch eich darparwr 
TG. 


Os yn briodol, dylid ymweld â swyddfeydd eich darparwr 
TG i sicrhau eu bod fel y byddech yn disgwyl. 


Gwiriwch y contractau sydd gennych. Rhaid iddynt fod 
yn ysgrifenedig ac yn gofyn i'ch contractwr weithredu yn 
unol â'ch cyfarwyddiadau yn unig a chydymffurfio gyda 
gofynion penodol y Ddeddf Diogelu Data. 


Peidiwch ag esgeuluso gwaredu asedau - os byddwch 

yn defnyddio contractwr i ddileu data a gwaredu ar neu 
ailgylchu eich offer TG, sicrhewch eu bod yn gwneud 
hynny yn ddigonol. Gellir eich dal yn gyfrifol os bydd data 
personol a gasglwyd gennych yn cael ei echdynnu o'ch hen 
offer TG wrth ei ailwerthu. 


Ble gallaf gael rhagor o wybodaeth? 


Beth yw'r broblem? 


Fel y nodwyd yn yr ystod o bynciau a drafodwyd yn y canllaw 
hwn, gall gadw rhwydwaith TG yn ddiogel fod yn dasg 
gymhleth ac mae'n galw am amser, adnoddau a gwybodaeth 
arbenigol. Fodd bynnag, mae yna amrywiaeth o sefydliadau 
yn cynnig cyngor a chanllaw priodol i'ch busnes. 


Beth allaf i wneud? 


Mae'n anodd darparu ateb syml gan fod pob sefydliad 
yn prosesu data personol yn wahanol ac mae dan beryg 
o fygythiadau gwahanol. Fodd bynnag, mae yna nifer 

o sefydliadau sy'n darparu cyngor yn benodol ar gyfer 
busnesau bychain. 


Dylech annog ymwybyddiaeth gyffredinol o ddiogelwch yn 
eich sefydliad. Mae diwylliant sy'n ymwybodol o ddiogelwch 
yn debygol o adnabod risgiau diogelwch. Mae'r ICO yn 
darparu ystod o adnoddau y gallwch eu harchebu o'r wefan, 


Get Safe Online 


Menter ar y cyd rhwng y llywodraeth, gwasanaethau 
gorfodi'r gyfraith, busnesau blaenllaw a'r sector cyhoeddus 
i ddarparu defnyddwyr cyfrifiaduron a busnesau bychain â 
chyngor annibynnol a hwylus am ddim a fydd yn eu galluogi 
i ddefnyddio'r rhyngrwyd mewn modd hyderus a diogel. 


Business Link 


Business Link yw adnodd ar-lein y llywodraeth ar gyfer 
busnesau. Mae'r safle yn cynnwys gwybodaeth yn ymwneud 
â diogelwch TG ac e-fasnach ac mae wedi ei dargedu'n 
benodol at fusnesau. 


Mae nifer o werthwyr diogelwch hefyd yn cynnig seminarau, 
gweminarau, cylchlythyrau, blogiau a chyngor ar eu 
gwefannau yn ogystal â chynnig archwiliadau diogelwch 
ffurfiol a gwasanaethau profi diogelwch. 


Action Fraud 


Os ydych chi wedi cael eich twyllo, gallwch roi gwybod i 
‘Action Fraud’ - canolfan hysbysu twyll y Deyrnas Unedig. 
Gallwch hysbysu 'Action Fraud’ am unrhyw dwyll os ydych 
chi yn y DU, os digwyddodd y twyll yn y DU neu os ydy'r 
twyll yn gysylltiedig â'r DU ac wedi digwydd ar-lein. 


Os hoffech gysylltu â ni, ffoniwch 0303 123 1113 
YAA ico.org.uk 
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, 


Wycliffe House, Water Lane, 
Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF 


Ebrill 2012 


İCO. 


Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth Cynnal hawliau gwybodaeth 


